Machine Translated by Google 


Ndili ndi funso kwa inu: ngati mutafa lero, mukudziwa motsimikiza kuti mudzapita kumwamba? 


Baibulo limatiuza ife kuti tingakhale otsimikiza kotheratu - ine ndikupatsani inu chitsimikizo chimenecho. 
Choyamba pa Aroma 3 23 Baibulo limati “Pakuti onse anachimwa, naperewera pa ulemerero wa Mulungu”. 
Munthu ali yense wachimwa, n’zosavuta kumva. Baibulo limanenanso kuti ‘lingaliro lopusa ndi uchimo’ 

choncho ngakhale kungoganiza chinthu chopusa ndi tchimo. Baibulo limati: ‘Kwa iye amene adziwa kuchita 
zabwino, koma osazichita, kwa iye ndi tchimo. Choncho ngakhale kusiya kuchita 

china chabwino ndi tchimo - kotero ife tonse tachimwa, ndipo moona, ife tonse timachimwa tsiku ndi tsiku chifukwa palibe mmodzi 


wa ife amene ali wangwiro - "Monga kwalembedwa, palibe wolungama, palibe mmodzi". 


Baibulo limatiuzanso kuti pali chilango cha uchimo wathu — mu Aroma 6 23 akuti “pakuti mphotho yake ya 
uchimo ndi imfa”. Koma osati zokhazo - m'buku la Chivumbulutso, limatchula imfa yachiwiri. Ilo limati ‘Ndipo 

imfa ndi Hade zinaponyedwa m’nyanja yamoto: iyi ndiyo imfa yachiwiri. Ndipo amene sanapezedwa 
wolembedwa m’buku la moyo, anaponyedwa m’nyanja yamoto 

ndithudi nyanja ya moto ndi imene ifenso timayitcha gehena - malo amene anthu adzalangidwa chifukwa cha 
machimo awo kwa muyaya - malo amoto ndi sulfure, malo oipa a chilango. M’chaputala 21 cha buku la 
Chivumbulutso muli mndandanda wa anthu amene adzapite ku Gehena, akuti: “Koma amantha, ndi osakhulupirira, 
ndi onyansa, ndi ambanda, ndi achigololo, ndi anyanga, ndi ope¢mbedza mafano, ndi onse abodza. gawo lawo 
likhale m’nyanja yotentha ndi moto ndi sulfure, ndiyo imfa yachiwiri. Choncho limatchula anthu oipa kwenikweni 
— monga akupha kapena anyanga, koma kenako limati ‘onse abodza malo awo adzakhala m’nyanja yotentha ndi 
moto ndi sulufule. 

ndiyo imfa yachiwiri”. Ndipo ndithudi ife tonse tinama, kotero ife tonse tinachimwa - tonsefe timalephera kufika 
pa ungwiro wa Mulungu ndipo tonsefe tiyenera kupita ku gehena chifukwa onse abodza amayenera kumoto wa 
gahena molingana ndi Baibulo. Tonse tinanama kale, koma nkhani yabwino ndiyakuti, ngakhale tachimwa, 
Mulungu amatikonda, ndipo safuna kuti tipite kugahena - koma ndithudi lye ali wozama pamene akunena kuti 
anthu amenewo gawo lawo mu nyanja ya moto - ndi chifukwa chake lye anachita chinachake kutipulumutsa ife. 


Baibulo limati: ‘Koma Mulungu atsimikiza za chikondi chake kwa ife mmenemo, kuti pokhala ife chikhalire 
ochimwa, Khristu adatifera ife. Khristu anatifera ife. Kodi Baibulo limatanthauza chiyani likamanena kuti lye 
anatifera ife - limatanthauza 

kuti lye analangidwa m’malo mwathu. Yesu Khristu ndi Mwana wa Mulungu. Anadza pa dziko lapansi pamene 
Mulungu anaonekera m’thupi, anatsogolera moyo wopanda uchimo wangwiro, anayesedwa m’zonse monga 
ngati ife tiribe uchimo. lye anachita zozizwitsa zambiri, anayenda pamadzi, anachiritsa odwala, anaukitsa akufa, 
anasandutsa madzi kukhala vinyo koma ankalalikiranso mawu a Mulungu. Ukanena zoona. 

anthu ambiri amakhumudwa - choncho panali anthu ambiri amene ankadana ndi Yesu, ndipo pamapeto pake 
anamanga Yesu, anakwapulidwa, kunyozedwa, kukwapulidwa ndipo pamapeto pake anapachikidwa pa mtanda. 
ndipo Bayibulo limati pamene lye anali pa mtanda “Amene lye mwini anasenza machimo athu mwa lye yekha 
thupi pamtengo". Tsono tchimo lililonse limene ndidachita, ndi tchimo lililonse limene mudalichita, linali ngati 
Yesu analichita — Yesu anasenza chilango cha machimo athu. Atafa pa mtanda, asilikali anachotsa thupi lake 
naliika mmanda - Mzimu wake unatsikira ku gehena kwa masiku atatu usana ndi usiku ndipo kenako masiku 
atatu, lye anauka kwa akufa. Ndipo lye ngakhale 

anasonyeza ophunzira mabowo m’manja mwake ndi bowo m’nthiti mwake kutsimikizira kuti iye anaukadi 


mwakuthupi kwa akufa. Yesu Khristu anafera munthu aliyense pa dziko lapansi - Baibulo limati 


Machine Translated by Google 


anafa ‘osati chifukwa cha machimo athu okha, komanso a dziko lonse lapansi’”, koma kodi aliyense amapita kumwamba 
modzidzimutsa? Ayi, pali chinthu chimodzi chimene tiyenera kuchita kuti tipulumuke— Baibulo limafunsa funso limeneli pa 


Machitidwe chaputala 16 “Amuna inu, ndichite chiyani kuti ndipulumuke? , ndi nyumba yako.' 


Zindikirani iye sananene : "pitani ku tchalitchi ndipo mudzapulumutsidwa", zindikirani lye sananene kuti" perekani ndalama mu 


mbale ndipo mudzapulumutsidwa", zindikirani kuti sananene ' 'Sintha moyo wako ndi kusiya kuchimwa ndipo udzapulumutsidwa". 


Zonsezo ndi zinthu zabwino zimene tiyenera kuchita, koma chinthu chokha chimene tiyenera kuchita kuti tipulumuke ndi 
kukhulupirira mwa Ambuye Yesu Khristu. Lemba la Yohane 3:16 ndilo vesi lotchuka kwambiri m’Baibulo lonse: “Pakuti Mulungu 
anakonda dziko lapansi kotero, kotero kuti anapatsa Mwana wake wobadwa yekha, kuti yense wakukhulupirira lye asatayike, 
koma akhale nawo moyo wosatha.”— Yohane 3:16 . 'kuti aliyense ali wabwino mokwanira, osati aliyense amene asintha moyo 
wake, koma aliyense amene akhulupirira mwa iye. Baibulo limati: ‘Pakuti muli opulumutsidwa ndi chisomo chakuchita mwa 
chikhulupiriro, ndipo ichi chosachokera kwa inu; , timapulumutsidwa pakukhulupilira mwa Ambuye Yesu Khristu ndi kudalira 


Ambuye Yesu Khristu ngati Mpulumutsi wathu - osati kudalira ntchito zathu. 


N’chifukwa chake Baibulo limanena kuti chipulumutso ndi mphatso — ‘Pakuti mphoto yake ya uchimo ndi imfa; kuti uzipeze 
kapena kuzilipira - ukadayenera kuzipeza kapena kuzilipira, siikanakhala mphatso. Mphatso imalipidwa ndi woperekayo ndipo 
imaperekedwa kwaulere kwa woilandira. Yesu Khristu analipira mphatso ya chipulumutso chathu pamene anatifera pamtanda. 


Analipirira chipulumutso chathu ndi mwazi wake—chimene tiyenera kuchita ndi 


vomerezani mphatso yaulereyo ndikuilandira pakungokhulupilira mwa Yesu- poika chikhulupiriro chathu mwa Yesu. Nayi gawo 


lofunika kwambiri pa uthenga uwu: tikangokhulupirira Yesu Khristu, amatipatsa moyo wosatha. 


Baibulo limati: ‘Koma mphatso yaulere ya Mulungu ndiyo moyo wosatha wa mwa Yesu Kristu Ambuye wathu’”. Mawu 
akuti muyaya amatanthauza kwanthawizonse, ndiye ngati Mulungu watipatsa mphatso yamuyaya, kodi tiyenera kuilandira 
kangati? Kamodzi kokha, chifukwa umakhala kosatha. Yesu anati: ‘Ndipo Ine ndizipatsa moyo wosatha; ndipo sizidzawonongeka 


ku nthawi yonse, ndipo palibe munthu adzazikwatula m’dzanja langa. 


Choncho tikakhulupilira mwa Yesu Khristu, timapulumutsidwa kwamuyaya — palibe chimene tingachite kuti titaya chipulumutso 


chathu, lye analonjeza kuti ‘Sindidzakusiyani kapena kukutayani ngakhale pang’ono” ndiponso ‘palibe chimene chingakulekanitse. 


kwa ife kuchokera mu chikondi cha Mulungu chimene chili mwa Khristu Yesu Ambuye wathu. 


Tsopano, tinene kuti mukuchita chinthu choipa mutakhulupirira Yesu Khristu, ndipo tiyeni tinene kuti munayenera kuchita zinthu 


monyanyira monga kupha munthu. 


Chabwino, chabwino, mwachiwonekere, ngati mupha, Mulungu adzakwiya kwambiri ndipo Mulungu akulangani koma chilango 
chimenecho chidzabwera m'moyo uno. Chabwino, tidzatuta zomwe timafesa m'moyo uno ngati akhristu. Baibulo limati: ‘Pakuti 
iye amene Yehova amkonda alanga, nakwapula mwana aliyense wamlandira. Mwachitsanzo : Makolo abwino ali ndi malamulo 
kwa ana awo. Ngati ana awo 


osamvera malamulo awo, adzakonzedwa ndipo adzalangidwa, koma sadzaponyedwa 


Machine Translated by Google 


kunja kwa banja. lwo adzakhalabe ana awo nthawi zonse ngakhale ataswa malamulo - ndi chinthu chomwecho ndi 


Mulungu. 


Baibulo limati: ‘Koma onse amene anamlandira lye, kwa iwo anapatsa mphamvu yakukhala ana a Mulungu, kwa 

iwotu, akukhulupirira dzina lake”. Chifukwa chake ngati mukhulupilira mu dzina la Yesu Khristu kuti mupulumuke, ndinu 
mwana wa Mulungu, ndinu mwana wa Mulungu, ndipo monga makolo ali ndi malamulo kwa iwo. 

ana, Mulungu ali ndi malamulo kwa ana ake. Ngati muphwanya malamulo a Mulungu, iye adzakulangani m’moyo uno. 
Tsopano, ngati uchita tchimo lalikulu ngati kupha munthu, udzalandira chilango chachikulu — ngati uchita tchimo 

lalikulu ngati chigololo, udzalandira chilango chachikulu. Ngati uchita tchimo laling'ono, udzalandira chilango chochepa. 
Koma mudzalangidwa chifukwa cha machimo anu m'moyo uno ngati mwana wa Mulungu - koma mudzakhalabe mwana 
wake, adzakukondanibe, sadzakusiyani kapena kukutayani - mwana wa Mulungu. Mulungu nthawi zonse ndi mwana wa 


Mulungu. 


Tikapulumutsidwa - timapulumutsidwa nthawi zonse chifukwa tili ndi moyo wosatha. Simunali wabwino mokwanira 
kupulumutsidwa kuyambira pomwe. Simungakhale oyipa kwambiri mpaka adzakuchotserani chipulumutso chanu 


chifukwa zonse ndi chisomo - kotero muyenera kupulumutsidwa nthawi imodzi yokha. 


Tsopano, tiyeni tingobwerezanso mwachangu: ndife tonse ochimwa, tonse tiyenera kupita kugahena. Yesu Khristu 
amatikonda, anatifera pamtanda, anaikidwa m’manda ndipo anaukanso — zimene zinalipira mtengo wa machimo athu 


ndipo amapereka chipulumutso kwaulere kwa aliyense amene adzalandira mphatso yaulere imeneyi pokhulupilira Yesu. 


Choncho, ngati mukhulupilira kuti mudzapita kumwamba chifukwa ndinu munthu wabwino, mudzapita kugahena chifukwa 


simukukhulupirira Yesu yekha - mukudzidalira nokha. 


Ngati mukuganiza kuti mudzapita kumwamba chifukwa chakuti mumapita kutchalitchi, ndikukhala moyo wabwino, 
ndipo munasiya kuchimwa, ndipo mwasiya machimo anu — ndiye kuti mukudalira chipulumutso chozikidwa pa ntchito. 


Kudzidalira - Muyenera kuika chikhulupiriro chanu chonse ndi chidaliro mwa Yesu Khristu yekha kuti mupulumutsidwe. 


Yesu anachenjeza kuti anthu ambiri adzabwera kwa iye pa tsiku lomaliza ndi kunena kuti ‘Ambuye, Ambuye, kodi 
sitinanenera mawu m’dzina lanu, ndi m’dzina lanunso kutulutsa ziwanda, ndi kuchita m’dzina lanunso zodabwitsa zambiri? 


Ndipo pamenepo ndidzafukulira iwo, Sindinakudziweni konse; chokani kwa Ine, inu akuchita kusayeruzika. 


Taonani zimene anthuwo anatchula - tachita ntchito zonsezi. lwo ankaganiza kuti angapeze kumwamba ndi ntchito 


Zawo. 


Koma Baibulo limati chipulumutso ‘sichochokera ku ntchito, kuti asadzitamandire munthu aliyense.”—muyenera kuika 
chikhulupiriro chanu mwa Yesu, osati mwa inu nokha, ndipo chotero ngati mukumva uthenga uwu tsopano ndipo 
mukukhulupirira kuti Ambuye Yesu. Khristu anafera machimo anu onse, naukanso, ndipo mukhulupilira kuti chipulumutso 
chimabwera chifukwa cha kudalira ntchito yake yomaliza pa mtanda ndipo muli okonzeka kuika chikhulupiriro chanu 
chonse mwa iye — ndikukuitanani kuti mupemphere. pemphero lalifupi ndi ine momwe mungapemphe Mulungu kuti 
akupulumutseni nthawi yomweyo ndipo ichi ndi chochitika chimodzi - kubadwanso mwatsopano ndi chochitika chimodzi. 


Ndikutsogolerani mu pemphero - mukhoza kubwereza pambuyo panga. 


Machine Translated by Google 


Koma onetsetsani kuti mukukhulupirira izi ndi kuti mukunena izi kuchokera mu mtima mwanu - Wokondedwa Yesu, ndikudziwa kuti ndine wochimwa, 
ndikudziwa kuti ndiyenera kupita kugahena, koma ndikukhulupirira kuti mudafera pamtanda chifukwa cha machimo anu. machimo anga onse, nauka 


kwa akufa. Chonde ndipulumutseni tsopano, ndipo mundipatse moyo wosatha. Ndikudalira inu Yesu yekha, Amen. 


Tsopano, ngati inu munapemphera pemphero limenelo ndi kulikhulupirira ilo, inu mwapulumutsidwa ndipo inu mwapulumutsidwa kwanthawizonse. 


Ndipo imeneyo ndiye nkhani yabwino koposa, ndichifukwa chake liwu loti uthenga wabwino amatanthauza "uthenga wabwino". Ndi nkhani yabwino. 
Tsopano popeza mwapulumutsidwa, muli ndi zisankho ziwiri: mutha kupitiriza kukhala ndi moyo momwe dziko lapansi likukhalira, ndipo 
mudzapulumutsidwabe, mudzapitabe kumwamba koma mudzakhala kosalekeza. 


kulangidwa ndi Mulungu. 


Ndipo simudzadalitsidwa ndi Mulungu monga mukuyenera, kapena mungayambe kupita ku mpingo wabwino wa baptist, kuwerenga Baibulo lanu, 
kuphunzira zambiri, kutsatira malamulo a Mulungu, ndi kuchita zomwe Mulungu akufuna kuti muchite, ndiyeno inu. ‘adzadalitsidwa ndi Mulungu. Zikomo 


pomvera uthengawu, Mulungu akudalitseni, mukhale ndi tsiku lopambana. 


